[pris  \ŷ, 

CORFF    CRIST, 

NEU 

TR    EGLWYS. 


"  Un  corfit  sydd,''  ac  eglwys  Crist  ydyw.  Mae  llawer  o  gyrrî 
ereill,  eithr  nid  yw  Crist  yn  "  ben"  ar  neh,  ond  ar  "  gorfì'  yr 
eglwys."  "  Y  corff  hwn  uid  yw  nn  aelod,  eithr  llawer;''  a  thrwy 
hyny  y  roae  yn  tehygoli  i'r  corff  dynol.  Yr  un  Diiw  sydd  wedi 
hod  yn  creu  y  ddau,  ac  y  mae  yn  rhaid  fod  doethineb  ddwyfol 
i'w  gweled  yn  y  naill  fel  y  llall. 

Cafodd  dyn  ei  greu  yn  ogoneddus  iawn,  sef  ar  lun  a  delw 
Duw.  Edrychwch  arno.  Pwy  o'r  holl  greaduriaid  sydd  yn 
debyg  iddo?  Cyfrifwch  ei  aelodau  ef,  a  thieiwch  farnu  fod  un 
yn  ormod  neu  yn  rhy  fach.  A  oes  rhy  w  aelod  wedi  ei  gosod  yn 
lle  y  Uall  ?  Craffwch  ar  y  corll'  o  goryn  y  pen  hyd  at  wadnau 
y  traed,  a  nodwch  ryw  ddiffyg,  Ble  mae  y  bôd  a  all  wneuthur 
diwygiad  arno  ?  Sylwch  arno  yn  cerdded,  yn  symud  ei  freichiaa, 
ac  yn  dyrchafu  ei  ben.  Mor  ardderchog  y  cyflawna  ei  amcanion  ! 
Rhydd  orchymyn  tufewnol  dystaw,  ac  wele  yr  holl  aelodau  am 
y  mwyaf  parod  yn  ufyddhau.  Mae  y  bys  troed,  er  yn  mhell,  mor 
gyflym  â'r  cyfíymaf ;  a  chymmer  pob  aelod  ei  llywodraethu  fel 
yr  ewyllysir.  Y  fath  heirianc  gogoneddus,  ynte,  yw  y  corff — y 
fath  undeb  sydd  o'i  fewn !  O,  fel  y  cydymdeimla  yr  aelodau  y 
naill  dros  y  llall.  Ni  theimla  un  awydd  i  dori  y  llall  yraaith; 
na,  canys  teimla  pob  un  eisieu  eu  gilydd-  Mae  y  rhai  an- 
mharchedicaf  mor  wasanaethgar  â'r  lleill ;  ac  y  mae  gwasanaeth 
pob  un  yn  wasanaeth  i'r  oll,  sef  i'r  corff.  Pwy  a  allai  ddych- 
ymygu  y  gallai  Duw,  o  ddefnydd  mor  wael  â  phridd  y  ddaear> 
gyfansoddi  y  fath  gorff  gogoneddus  ?     Ond  felly  y  gwnaeth  ;   ae 


Éftìadfodd  yn  ei  ffroenau  ef  anadl  einioes;  a'r  dyn  a  aeth  v.' 
enaid  byw.  Mae  y  diafol  wedi  bod  yn  dangos  gelyniaetb  mawr 
tuag  at  y  corú"  hwn,  oddiar  pan  droseddodd  ei  breswylydd  ;  a 
mynych  yr  ymdrecha  ei  amddifadu  o'i  «ahanol  aelodau  :  ond 
er  hyny,  gŵyr  y  corff  eu  gwerth,  canys  ni  ddywed  neb  o'i  ael- 
odau  wrtb  eu  gilydd,  "  Nid  rhnid  i  ;ni  wrthych."  Geill  y  corff 
lawenhau,  er  gwaetbaf  y  diafol,  oblegid  mae  Crist  wedi  dyfod  i'r 
byd  i  ddattod  gweilhredoedd  y  diafol,  'ie,  hyd  y  nod  ar  y  corff. 

Ond,  beth  sydd  a  fynom  á'r  coríf  dynol  ?  Oblegid  tuai  uir 
cyffelyb  iddo  yw  corff  neu  eglwys  Crist  befyd;  "  canys  fel  y 
mae  y  corff  yn  un,"  meidai  Paul,  "  ìic  iddo  aelodau  lawer,  a 
holl  aelodau  yr  un  corff,  cyd  byddont  lawer,  ydynt  un  corff; 
felly  y  mae  Crist  heíÿd.  Y  Creawdwr  a  í'u  yn  llunio  corff  Adda, 
sydd  wedi  bod  hefyd  yn  lluuio  corff  neu  eglwys  Crist ;  ac  yn 
gymmaint  mai  o  ddefnydd  y  gwnaed  y  corff  dynol,  o  ddefnydd 
hefyd  y  cafodd  corff  Crist  ei  wneuthur.  Rhoddir  lianes  am  Ioan 
Fedyddiwr,  yn  anfonedig  oddiwrth  Dduw,  yn  myned  allan  i 
gasglu  deí'nydd  neu  "  bobî  barod,''  fel  y  gallai  y  Creawdwr  mawr 
gyfansoddi  corff  nea  eglwys  i'w  anwyl  Fab,  a'i  osod  ef  yn  ben 
arni,  megys  y  mae  y  gwr  yn  ben  ar  y  wraig.  Dychymtuygwn 
weled  Ioan  ýn  ddrwyd  ar  lànau  yr  lorddonen,  ac  yn  Aînon,  lle 
yr  oedd  dyí'roedd  lawer,  yn  dethol  defnyddiau  i  Dduw  er  cyfan- 
soddi  corff  yr  eglwys.  Yno  y  mae  yn  eu  casglu  yngbyd,  ae 
yn  eu  eyinmeryd  i'r  dwtr  i  olchi  ymaith  y  pechoduu  oedd  ynglyn 
â  hwynt,  ac  wele  bwynt  yn  dyfod  yn  ddefnydd  parod  yn  y  l'an,  ì 
gael  eu  moldio  yn  gorff.  Erbyn  cael  rhyw  gyfiawnder  oddelnydd 
yn  barod,  wele  Fab  Duw  yn  cyfeirio  ei  gamrau  tua'r  IorddoneD, 
yn  ol  ewyllys  ei  Dad,  ac  yn  mynu  cael  ei  olchi  befyd  gan  Ioan 
yn  gyntaí'  peth,  nid  o  herwydd  fod  ynddo  bechod  na  bai,  ond 
am  mai  fel  hyny  yr  oedd  yn  weddus  i  gyíiawui  pob  cyfiawnder. 
Ymostyngodd  fel  defnydd  i  gatd  ei  olchi  ;  u  tlira  yr  oedd  efe, 
fel  un  parod,  yn  dyí'od  i  fynv  o'r  dwfr,  wele  ei  Dad  o'r  nefoedd 
yn  anadlu  arno  yr  Ysbryd  Glân,  gan  gyhoeddi,  "  Hwn  yw  fy 
anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm  boddlonwyd.''  Yna  daeth  yr  Iesu  yn 
gymhwys  i  l'od  yn  ben  ar  y  corü'  neu'r  eglwys  ag  oedd  i  gael  eu 
cyfansoddi  ar  fyrder.  Yr  oedd  Crist,  fel  y  syìwasom  eisoes,  i 
fod  yn  ben  ar  vr  eglwys,  yn  yr  un  ystyt  ag  y  mae  gwr  yn  ben 
ar  ei  wraig.  Yr  oedd  ganddo  ef  ben  ar  eigoiffei  hun,  a  bwr- 
iad'üi    i'r   eglwys  gael  pen    helyd,  heblaw   ei  luman;  cauys  y» 


hanes  ffurfiad  corff  neu  eglwys  Crist,  ni  ddywedir  iddo  Ef  gael 
ei  osod  erioed  yu  y  corff,  megys  üg  y  dywedir  am  bob  aclod  arall 

0  hono.  Yr  hyu  a  brawf  hyn  yw  geiriau  Paul,  yn  1  Cor.  xii, 
28: — "  A  rhai  yn  wir  a  osododd  Duw  yn  yr  eglwys;  yn  gyutaf 
apostohün,  yn  ail  prophwydi,  yn  drydydd  athrawon,  yna 
gwyrthiau;  wedi  hyny  doniau  i  iachâu,  cynnorthwyau,  llywod- 
raethau,  rhywiogaethau  tafodau.''  Wrth  hyn  fe  welir  mai  ap- 
ostolion  oedd  yr  aelod  gyntaf  a  osododd   Duw  yn   y  corff,  ac  ar 

01  hyny  prophwydi,  athrawon,  &c.  Pe  buasai  Crist  yn  aelod  o'r 
corff,  mae  yn  ddiau  y  cawsai  ei  enwi,  a  hyny  yn  gyntaf;  ond 
mae  yn  eglur  nad  oedd,  canys  "  trwyddo  ef  y  gwnaethpwyd  pob 
peth,  ac  hebddo  ef,  ni  wnaethpwyd"  hyd  y  nod  yr  eglwys,  neu 
y  corff  dan  sylw,  er  fod  Paul  yn  dweyd  mai  Duw  a'i  gwnaeth. 
Wedi  i  Ican  Fedyddiwr  dystiolaethu  mai  Efe  oedd  Oen  Duw, 
cawn  allan  i  Grist  yn  fuan,  mewn  ufydd-dod  i'w  Dad,  alw 
deuddeg,  a'u  bordeinio  yn  apostolion  yn  nghorff  Crist,  o'r 
defnydd  ag  oedd  Ioan  wedi  barotoi.  Dyma  ddechreuad  eglwy» 
Crist,  neu  ei  gorff.  Wedi  hyny  y  gosodwyd  yr  aelodau  ereill  i 
mewn,  sef  prophwydi,  athrawon  gwyrthiau,  doniau  iachâu, 
cynnorthwyau,  llywodraethau,  rhywiogaethau  tafodau,  &c.  Ar 
ddydd  y  Pentecost,  anadlodd  Duw  ar  y  corff,  megys  pe  buasai 
gwynt  nerthol  yn  rhuthro,  nes  ei  lanw  â'r  Ysbryd  Glan,  neu 
ag  "  anadl  einioes;''  a'r  holl  gorff  "  a  aeth  yn  enaid  byw,''  fel  y 
gallai  ei  aelodau  fod  yn  dystion  i  Dduw  trwyyr  holl  fyd. 

Yn  awr,  dyma  gorff  cyílawn,  ac  wedi  ei  ddiodi  a'i  fedyddio 
gan  yr  un  Ysbryd.  Duw  fu  yn  ffurfio  yr  aelodau  ;  ac  o'r  def- 
nydd  neu'r  dynion  a  gawsant  eu  bedyddio,  "  efe  a  roddes  rai  yn 
apostolion,  a  rhai  yn  brophwydi,  a  rhai  yn  efengylwyr,  a  rhai  yn 
fugeiliaid,  a  rhai  yn  athrawou,"  (Eph.  iv,  11).  Rhoddion 
nefol  oedd  yr  aelodau  hyn;  ac  yr  oedd  Duw  yn  ewyllysio  i  un 
gyfran  o'r  defnydd  a  olchwyd  i  dderbyn  yr  apostoliaeth,  acbyf.an 
arall  i  dderbyn  y  brophwydoliaeth,  &c. ;  ac  felly  yr  oeddynt  yu 
cael  eu  gwneyd  yn  apostolion,  prophwydi,  atlirawon,  &c,  fel  ug 
i  fod  yn  aelodau  i'r  corff,  neu  i'r  gweddill  o'r  defnydd.  Os  mai 
dynion  yw  yr  aelodau  sydd  yn  y  corff  neu  yr  eglwys,  fel  y  creda 
enwadau  yr  oes,  nid  Duw  sydd  wedi  eu  gosod  yno,  ond  bwy 
eu  hutiain  ;  canys  yr  hyn  a  osododd  Efe  yn  aelodau  yn  y  corff, 
o'r  uclielder  y  deilliasant  yn  "  roddion  i  ddynion,"  fel  y  gwelwn 
wrth  yr  ysgrythyr  llaenorol. 


Gallwn  bfyfí  yn  awr  ynghylch  y  corff  hwn,  fel  y  gofynasom 
ynghylch  y  corff  dynol.  Aoes  rhywun  yn  gweled  rbyẃ  ddiffyg 
ynddo?  Edrychwch  arno  01  cory;i  i'r  gwaduau,  a  dangoswch 
rywbeth  allan  o  le  ?  Pa  sawl  aelod  a  osododd  Duw  yn  afreidiol? 
a  pha  sawl  un  sydd  yn  eisieu  ?  Ond  beth  gwell  ydyra  o  gwest- 
iyno,  nid  oes  neb  ond  yr  ynfyd  a  wcl  ddiffyg  yn  ngwaitb  ei 
Grewr.  Mae  cortí  yr  eglwys  yn  gyfansoddiad  gogoneddus.  Er 
nad  oedd  ond  megys  baban  yr  amser  hyn,  etto  medùai  yr  holl 
aelodau  ag  oedd  arno  eu  hanghen  ganol  o«d,  ac  mewn  henaint. 
Mae  ynddo  ben,  llygaid,  clustiau,  breichiau,  traed,  &c., — pob 
aelod  yn  ei  lle,  ac  megys  ag  y  gosodwyd  hi  gan  Dduw.  I 
ddangos  hyn  yr  ysgrifenai  Paul,  yn  1  Cor.  xii,  14 — 30:  — 
"  Canys  y  corff  nid  yw  un  aeîod,  eithr  llawer.  Os  dywed  y  troed, 
Am  nad  wyf  law,  nid  wyf  o'r  corff;  ai  am  hyny  nid  yw  efe  o'r 
corff  ?  Ac  os  dywed  y  glust,  Am  nad  wyf  lygad,  nid  wyf  o'r  corff  ; 
ai  am  hyny  nid  yw  hi  o'rcorff?  Pe  yr  holl  gorff  fyddai  lygad» 
pa  le  y  byddai  y  clyẃed  ?  pe  y  cwbl  fyddai  gîywed,  pa  le  y 
byddai  yr  arogliad  ?  Eithr  yr  awrhon  Duw  a  osododd  yr  aelodau, 
bob  un  o  honynt  yn  y  coiff,  fel  yr  ewyllysiodd  efe.  Canys  pe 
baent  oll  un  aelod,  pa  le  y  byddai  y  corff  ?  Ond  yr  awrhon  llawer 
yw  yr  aelodau,  eithr  un  corff.  Ac  ni  all  y  llygad  ddywedyd  wrth 
y  llaw,  Nid  rhaid  i  mi  wrthyt ;  na'r  pen  chwaith  wrth  y  traed 
Nid  rhaid  i  mi  wrthych.  Eithr  yn  hytrach  o  lawer,  yr  aelodau 
o'r  corff  y  rliai  a  dybir  eu  bod  yn  wanaf,  ydynt  anghenrheidiol. 
A'r  rhai  adybîwn  tìi  eu  bod  yn  anmharchedicaf  o'r  coriT,  ynghylcb 
y  rhai  hyny  y  gosodwn  chwaneg  o  barch  ;  ac  y  mae  ein  haelodau 
anbardd  yn  cael  chflaneg  o  barddwch.  Oblegid  ein  haelodau 
hardd  ni  nid  rhaid  iddynt  wrtho  :  eithr  Duw  a  gyd  dymherodd  y 
cörff,  gan  rotldi  pareh  ychwaneg  i'r  hyn  oedd  ddifl'ygiol :  fel  na 
byddo  anghydfod  yn  y  corff;  eithr  bod  i'r  aelodau  ofalu  yr  un 
petli  dros  eu  gilydd.  A  pha  un  bynag  ai  dyoddef  a  wna  un 
aelod,  y  mae  yr  holl  aelodau  yn  cyd-ddyod'def ;  ai  anrhydeddu  a 
wneir  un  aeiod,  y  mae  yr  holl  aelodau  yn  cyd-lawenhau.  Eitlir 
chwychwi  ydych  gortî  Crist,  ac  aelodau  ó  ran.  A  rhai  yn  wir  a 
osod"dd  Duw  yn  yr  eglwys ;  yn  gyntaf'  apostoliou,  yn  ail  pro. 
phwydi,  yu  drydydd  atlirawon,  yna  gwyrthiau;  wedi  liyny  donian 
i  iachâu,  cynnoithwyau,  Ilywodraetluiii,  rhyniogíiethau  tnfodau. 
Ai  apostolion  pawb  ?  ai  prophwydi  pawb  ?  ai  athrawon  pawb  * 
ai  gwneuthurwyr  gwyrthiau  pawb  ?     A  oes  gan  bawb  ddoniau   i 


'ìachàu?    a  yw  pawb  ýn  liefaru  â  thafüdau  ?    a  yw  pawb  yn  cyf- 
ieithu  ?'' 

Mae  v  dyfvniad  uchod  yn  dangos  yr  anghenrheidrwydd  anhe.b- 
gorol  n  barhad  yr  holl  aelodau  yn  y  corflS;  nid  parhad  rhyw 
rai  ohonynt,  ond  parhad  yr  oll.  Nid  yn  ei  ieuenclyd  yn  uuig 
y  mae  eisieu  pen,  llygaid,  elustiau,  breichiau,  traed,  &c,  ar  y 
c.orff,  ond  yn  ei  hen  ddyddiau  hefyd.  Nnl  rhywbeth  i  weled, 
clywed,  cerdded,  &c,  am  un  dydd  oedd  corflF  Crist,  ond  i  wneuthur 
hyny  o  hyd,  cyhyd  ag  y  parhaai  yr  anghen.  Pa  lesâd  fyddai  o 
fod  Crist  yn  ben  i'r  eglwys,  heb  fod  ganddi  hithau  glustiau  i 
wrandaw,  llygaid  i  weled,  traed  i  gerdded,  a  breichiau  i  ymaflydj 
fel  y  gallai  ivi:euthur  pob  peth  a  orchymynai  efe  iddi  ?  Ai  yr 
eglwys  yw  Priodns-fercit  yr  Oen  ?  Os  mai,  pwy  hoffai  weied 
y  briodas-ferch  heb  ben,  llygaid,  clusliau,  breichiatt,  na  thraed  ? 
Nid  priodasferch  fuasai,  ond  rhywbeth  arall  yn  arddel  yr  enw, 
Ni  arddela  lesu  Grist  un  eglwys  yn  briodasferch,  ond  yr  hon  a 
ffurfiodd  ei  Dad,  sef  eglwys  ag  apostolion,  prophwydi,  efengyl- 
wyr,  bugeiliaid,  athrawon,  gwyrthiau,  dòniaa  iacliâu,  ffydd,  doeth- 
iueb,  gwybodaetli,  gwalianiaeth  ysbrydoedd,  tafodau,  &c. 

Ymddengys  yn  rhesymol  iawn  mai  yr  apostolion  oedd  y  pen 
a  feddai  yr  egiwys  ar  ei  chorff  ei  hunan>  ac  mai  rhai  o  honynt 
hwy  hel'yd  oedd  y  liygaid,  clustiau,  genau,  &c,  gau  fod  yr 
aelodau  hyny  yn  gynnwysedig  yn  y  pen.  Mae  yr  holl  swyddi 
a'r  doniau  ereill  hefyd  yn  aelodau  yn  y  corff  yn  rhywle;  ond  ni 
pherthyn  i  ni  ymdrafferthu  i  gael  allan  yn  mha  ran,  canys 
proíi  eu  bod  yn  rhywle  yttddo  yw  ein  gwaith  ni,  a  bod  ganddynt 
orchwylion  neillduol   i  wneuthur  yn  y  corff  yn  barhaus. 

Gan  eiu  bod  wedi  dangos  o'r  ysgrythyrau  fod  Dtuv  wedi  gosod 
yn  ei  egiwys  "  rai  yn  apostolion,  a  rhai  yn  brophwydi,  a  rhai  yn 
efengylwyr,  a  riiai  yn  fugeiliaid  ac  yn  alhrawon,"  dywedwn  yn 
awr  mai  eu  dyhen  oedd  "  i  berffbithio  y  saint,  i  waith  y  toeiuidoy- 
aeth,  i  adeiliad  corff  Crist;  hyd  oni  ymgyfarfyddom  ol!  yn  undeb 
ffydd,  a  gwybodaeth  Mab  Duw,  yn  wr  perffaith,  at  fesur  oedran 
cyflawnder  Crist."  (Gwel  Eph.  iv,  li  — 13.)  Syna  llawer  fod 
eisieu  perffeithio  saint,  d  herrçydd  eu  bod  wedi  eu  dyagu  i  gredu 
mai  bodau  nefol  ydynt  ag  sydd  wedi  eu  perffeithio.  Y  gwir  yw 
yr  oedd  y  saint  gynt  yn  ddigon  anmherffailh,  ac  yr  oedd  hyd  y 
nod  eu  hapostolion  raewn  llawer  o  bethau  yn  llitbru.  Gan  hyny, 
gosodcdd    Duw    yn    yr    «gluys    apostoiion,    prophwydi,   &c,   er 


6 

perffeithio  y  saint,  ynghyd  â  chario  yn  mlaen  waith  y  weinid- 
ogaeth,  ac  adeilad  coilf  Crist.  Yn  awr,  nid  oeJtl  tnodd  perffeilhio 
y  saint,  gwneuthur  gwaith  y  weinido^raeth,  nac  adeiladu  yr 
eglwys,  heb  apostolion,  prophwydi,  athrawon,  &c.  Pa  heth 
fuasai  sef'yllfa  y  gwahanol  eglwysi,  oni  huasai  fod  yr  apostolion 
ac  ereill  yn  edrychol  drostynt?  Mae  ysgrifeniadau  yr  apostolion 
eu  hunain,  yn  profi  y  buasent  yn  myned  i  ddirywiad  cyffredinol 
yn  dra  buan,  er  mai  yr  apostolion  eu  hunain  fu  yn  planu  ac 
yn  dysgu  y  cyfryw  eglwysi.  Pwy  ond  yr  apostoliou  oedd  yn 
gweled  eu  perygl,  ac  yn  eu  perffeithio?  Beth  ddelai  o  waith  y 
weinidogaeth,  pe  cawsai  yr  eglwysi  bentyru  athrawon  iddynt  eu 
hunain,  yn  lle  gosod  dynion  fel  Timotheus  a  Thitus  i  ddewis 
rhai  drostynt  ?  A  pha  fodd  yr  adeiiadid  yr  eglwys  heb  y  swydd- 
wyr  a  apwyntiodd  Duw  i  wneuthur  hyny  ?  Mae  yn  anhawdd 
i  ateb ;  ond  ^ellid  dycbymmygu  y  byddai  yr  eglwys  megys 
plantos  yn  bwhwman,  ac  yn  cymmeryd  eu  harwin  â  phoh  awel 
dysgeidiaeth,  trwy  hoced  dynion,  trwy  gyfrwysdra  i  gynllwyn  i 
dwyllo.  Rhaid  i  gorff  Crist  feddu  yr  holl  aelodau  a  osododd 
Duw  ynddo  ;  nid  meddu  rhyw  rai  o  honyut,  ond  y  cyfan.  Os 
yw  athrawon  yn  unig  yn  ddigon  yn  awr,  "i  beiffeithio  y  saint,  i 
waitb  y  weiniJogaeth,  i  adeilad  corff  Crist,"  yna  peth  hollol 
afreidiol  oedd  gosod  apostolion,  prophwydi,  gwyrthiau,  doniau 
iachâu,  &c,  yn  yr  eglwys  ar  y  dechreu.  Buasai  yn  well  i  Dduw 
adael  i  ddynion  wneuthur  y  corff  yn  oi  le,  na'i  fod  ef  yn  gosod 
cymmaint  o  aelodau  afreidiol  ynddo.  Ond  meddyliwn  y  credir 
yr  ysgrythyrau  o  flaen  neb  arall,  ac  mai  Duw  sydd  yn  gwybod 
oreu. 

Wedi  profi  gosodiad  yr  holl  aelodau  yn  y  corff,  ynghyd  â 
dangos  eu  gnahanol  swyddi,  a'r  anghenrheidrwydd  am  danynt, 
awn  yn  mlaen  i  broíi  yn  mhellach  fod  rhai  i  fod  yn  apostolion, 
prophwydi,  efengylwyr,  bugeiliaid,  ac  athrawon,  er  perffeithio  y 
saint,  i  waitlì  y  weinidogaeth,  ac  i  adeilad  corff  Crist,  "  ìrycl  oni 
ymynfarjyddom  oìl  yn  nndcb  ffydd,  a  ywybodacth  Mab  Duw,yn 
tvr  perffaîth,  atfestir  ocdran  cyflawnder  Crist,',  (Eph.  iv,  13). 
Mae  yn  rhaid  daugos  fod  pawb  wedi  dyfod  i  undeb  y  ffydd,  ac 
i  feddiant  o  wybodaeth  Mab  Duw,  cyn  y  gellir  dweyd  nad  oes 
eisieu  yr  holl  swyddogion  hlaenorol  yn  yr  eglwys  yn  bresennol' 
ac  nid  yn  uuig  hyny,  ond  rhaid  dangos  hefyd  fod  yr  eglwys 
wedi  dyfod  yn  "  WR   perffaith,  at    fesur   oedran   cyflawnder 


Crist.''  Beth  sydd  yn  dehyg  i  wi  perffaith  yu  un  o  eglwysi  ein 
gwlad  ?  l)im  yo  y  mesur  lleiaf.  M-*e  yr  lioll  gorff  neu'r  eglwys 
yn  cydnabod  eu  hunain  yn  bresennol  yn  Hawer  anmherffeithiach 
nag  oedd  yr  uglwys  gynl.  yn  ei  mabandod.  Pwy  fydd  mor  ffol 
mwyach,  â  haeru  nad  oes  eisieu  yr  holl  swyddi  a'r  doniau  yn 
yr  eglwys  yn  awr  inegys  cynt,  pan  y  inae'r  ysgrythyrau  yn 
dangos  fel  arall  ? 

Efallai  fod  llawer  yn  barod  i  addef  erbyn  hyn  fod  ünw  wedi 
gosod  yr  holl  aelmlau  a  enwyd  yn  y  corff  ar  y  dechreu,  a  bod 
gwir  anglien  am  danynt  yr  arnser  hwuw ;  ond  methant  â  dirnad 
pa  beth  sydd  wedi  dyfod  o  honynt  dfos  gymmaint  o  aniser  oddiar 
hyny.  Os  ydynt  yn  metliu  dirnad  hyn,  pa  fodd  y  gallant 
ddirnad  fod  neb  yn  cael  eu  perffeithio  yn  yr  oes  hon  ?  ac  os  nad 
oes  neb  yn  cael  eu  perffeitfaio,  pa  fodd  y  daw  yr  eglwys  neu'r 
corff  yn  wr  perfl'aith?  Yn  ngwyneb  pethau  fel  hyn,  dylai 
dynion  gredu  yr  ysgrythyrau  yn  drwyadl,  a  chwilio  á'u  holl 
egni  am  eglwys  yn  ol  desgrifiad  y  Testament  Newydd,  sef  un 
ag  ynddi  apostolion,  prophwydi,  a  phob  peth  arall  a  osododd 
Duw  ynddi  ar  y  cyntaf ;  ac  os  öa  chânt  afael  mewn  eglwys  felly» 
nis  gall  Duw  en  cnndemnio  am  beidio  ei  harddel ;  canys  pa 
belh  yw  ysgrythyrau  da,  os  credir  rliywbeth  arall  o'u  blaen? 
Ni  arddelasom  ui  un  eglwys  nad  oedd  yr  un  ffunud  á'r  eglwys 
a  ddarlunia  yr  ysgrytfhyrau  :  ffolineb  o'r  mwyaf  fuasai  gwneyd 
hyny,  aninnau  yn  cymmeryd  arnom  i  gredu  y  Beibl.  Nis  gaU 
un  gymdeithas  fod  yn  eglwys  neu  gorff,  heb  feddu  yr  holl  aclodau 
a  berlhyn  i  gorff  Crist.  fel  ag  y  gosododd  Duw  hwynt :  anghenfìl 
yw  pob  un  sydd  heb  ben,  breichiau,  neu  draed  ;  ac  oddiwrth 
greaduriaid  felly  y  cilia  pob  dyn  doeth. 

Ond  belh,  meddai  rhywun,  a  ddaeth  o'r  eglwys  gyntefig  ? 
Wel,  yn  fuan,  wedi  i'r  corff  hwnw  gael  ei  lunio,  ac  iddo  ddectu 
reu  dangos  ei  hun,  pwy  oedJ  y  cyntaf  i  ymosod  arno  ond  y 
diafol.  Yr  oedd  cyn  hyn  wedi  achosi  croushoeliad  ei  Berchenog 
gogoneddus;  a'i  amcan  ar  ol  hyny  oedd  dystrywio  yr  eglwys 
neu'r  corft'  oedd  ganddo  ef  ar  ol.  Ond  etto,  l'e  gyfododd  Crist 
eilwaith ;  cauys  yr  hwn  sydd  yn  lladd  y  coríF,  nis  gall  ladd  yr 
ysbryd;  a  phe  ileddid  corff\v  eglwys,  er  hyny,  ni  ellid  lladd  ei 
Iíysbryd,  na  dim  o'r  hyn  a  dderbyniodd  o'r  uchelrter  mewn 
ffordd  o  "  roddion  i  ddyuion."  Yn  awr,  fcl  ag  yr  oedd  yr  eglwys 
yn  cynnyddu  mewn   main'.joli,  gwjboùaeth,  a  pherffeithrwydd, 


«rynddeiringai  y  gelyn  yn  fwy  f\vy,  nes  o'r  diwedd  yr  ymosodai 
ar  y  corff,  gan  amcanu  ei  amddifadu  o'i  lygaid,  ei  glustiau,  &c, 
nes  yn  wir  iddo  ]*yddo  i  raddau  mawr;  a  buasai  y  corff  wedi 
myned  i  ddiuystr  buan,  oni  bai  fod  Crist  yn  dattod  ychydig  o 
weithredoedd  y  diafol,  trwy  roddí  aelodau  yn  eu  lle.  0,  fel  yr 
erlidid  yr  apostolion,  y  prophwydi,  yr  efeugytoryF,  yr  athrawon, 
a'r  smint.  Yr  oedd  pawb  yn  diystyru  corff  Crist,  ac  yn  awyddus 
i'w  ddyfetha  oddiar  wyneb  y  ddaear.  Ac,  yn  wir,  yn  y  diwedd, 
cafodd  y  gelyn  ei  amcan ;  yr  apostolion  a  ddyiethwyd  un  ar  ol  y 
lla.ll,  nes  i'r  corff  fyned  yn  amddifad  o  ben,  llygaid,  &c. ;  ac 
yna  yn  fuau  bu  darfod  am  duno,  er  i  araryw  o'r  aelodau  ereill 
fod  yn  ddadíyw  am  gryn  amser  ar  ol  byny.  Dychwelodd  yr 
Ysbryd  oedd  ynddo,  ynghyd  â'r  "  rhoddion'*  o'r  uchelder,  yn  ol 
at  yr  Hwn  a'u  rhoes;  canys  nid  oedd  neb  arall  a  allai  eu  derbyn. 
Yn  áwr,  yr  oedd  y  rliau  ysbrsdol  o'r  eglwys  yn  fyv/  o  byd ; 
meddai  yr  apostoliaeth,  y  brophwydoüaeth,  yr  athrawiaeth,  a 
phob  dawn  neu  rodd  arall  ;  ac  nid  oedd  eisieu  ond  defnydd 
newydd  a  pharod,  vr  i'r  eglwys  gyrameryd  tabernacl  daearol  arall 
i  drigo  ynddo  eilwaith.  Ond  y  fath  oedd  erlidigaeth  y  ddraig, 
fel  y  "  rhoddwyd  i'r  wraig  ddwy  o  adenydd  eryr  mawr,  fel  yr 
ehedai  hi  i'r  diffaethwch,  i'w  lle  ei  hun;  lle  yr  ydys  yn  ei 
maethu  hi  yno  dros  amser,  ac  amseroedd,  a  hanner  amser,  oddi- 
wrth  wyneb  y  sarff.''  Gwir  oedd  yr  hyn  a  brophwydai  Paul,  na 
ddeuai  y  dydd  hwnw  yn  yr  hwn  y  cyd-gynnullíd  y  saint  ato  Ef, 
"  hyd  oni  ddêl  ymadawiad  yn  gyntaf."  (Gwel  2  Thes.  ii,  1 — 3.) 
Ymadawndd  yr  eglwys,  a  gadawodd  ei  chnawd  a'i  hesgyrn  daearol 
i  gaeì  eu  malurio  a'u  darnio  yn  mhob  dull  ;  a  chafodd  hithau 
ei  meithrin  mewn  lle  allan  o  afael  y  ddraig,  hyd  nes  y  cafwyd 
'•  pobl  barod''  yn  y  dyddiau  diweddaf  i  fod  yn  dabernaci  daearol 
i'r  eglwys  megys  cynt.  I3u  yr  eglwys  yn  gorff  tra  y  bu  yn  y 
"  diffaethwch,"  canys  aeth  eu  hẁelodau  ysbrydol  gyda  hi ;  ond  etto 
nid  oedd  yn  meddu  l-cig  a  gwaed,''  megys  cyn  ymadael,ac  megys 
y  mae  etto  wedi  cael  ei  chorff  newydd, 

Yn  ystod  yr  amser  y  darfu  i'r  egiwys  ehedeg  i'r  diffaethwch, 
cafodd  y  gelyn  diafol  gyfleusdra  i  ffurfío  corff  newydd  ei  hunanj 
mewn  rhai  pethau  yn  debygigorff  Crist,  a'i  gyllwyno  i  sylw  y 
byd,  dan  yr  enw  o  gorff  Crist,  canys  dyna  yr  enw  goreu  a  allai 
gael  er  twyllo.  Cymmerodd  gyl'ran  o  ddefnydd  marw  yr  hen 
^orff,  a  moldiodd  ef  yn  gymuiysg  á  defnyddiau  ereill,  nes  y  daeth 


yn  gorff  golygus,  ac  yn  meddu  Pab  yn  ben.  Edrychai  pen  fel 
hyn  yn  fwy  golygus  na  physgotwyr  tlaud  a  diddysg  Galilea, 
a  daeth  y  byd,  cnawd,  a'r  diafol  i  ynihyfrydu  ynddo  yn  ueillduol. 
Daeth  y  llythyron  dwyfol  a  feddiannai  y  wir  eglwys,  i  feddiant 
y  corff  newydd  Pabyddol,  a  gwnaethant  y  tro  iddo  byth  wedy'n 
yn  lle  Hythyron  newydd,  a  chynnwysant  newyddion  da  hyd  y 
dydd  hwn  i'r  corff  yma,  er  eu  bod  nior  hen  ag  y  gallant  fod. 
Cânt  wneyd  y  tro  yn  lle  yr  holl  ddoniau  yshrydol,  trwy  y  rhai  r 
dadguddiai  Crist  ei  ewyllys  i'r  eglwysgynt;  canys  ni  phroffesa 
yr  eglwys  Babaidd  glywed  gair  oddiwrth  Dduw  fel  dadguddiad, 
ond  yn  unig  oddiwrth  y  Pab. 

Nid  oes  achos  darlunio  aelodau  y  corff  pabyddol  hwn,  o  her- 
wydd  fe  ŵyr  ein  cenedl  ni  nad  hwn  yw  corff  Crist;  nid  yw  yr 
aelodau  yn  debyg  mewn  dim.  Yn  nghorff  Crist,  nid  oedd  un 
aelod  yn  dweyd  wrth  y  llall  nad  oedd  ei  heisieu  ;  ond  felly  yr 
oedd  yn  y  corff  hwn  ;  canys  cyn  pen  nemawr  o  amser,  dacw 
amryw  o'r  aelodau  yu  dechreu  cynhenu  â'u  gilydd,  nes  gorfod 
tori  aroryw  ymaith,  rhag  dystrywio  yr  holl  gorff.  Yna  y  daruau 
hyny  a  dechreunsant  grynhoi  defnyddiau  atynt,  nes  yn  y  diwedd 
yr  oeddynt  wedi  dy  fod  yn  gyrff  eu  hunain.  Darnau  felly  o'r 
eglwys  Babaidd,  oedd  Peter  Waldo,  Martin  Lutber,  Melancthon» 
John  Calfin,  &c.  Bu  Harri  yr  Wythíed  yn  ysgrifenu  llyfr  yn 
erbyn  corff  newydd  Luther,  tra  yr  oedd  yn  aelod  yn  y  corff 
Pabaidd,  a  gaîwyd  ef  gau  y  Pab  Clement  yn  "ddiffynwr  y 
ffydd ;"  ond  nid  hir  y  bu  Harri  ei  hunan  hefyd  cyn  digio  wrth 
y  Pah,  am  iddo  omedd  rhoi  Uythyr  i  ysgaru  ei  nraig,  er  cael 
priodi  Anne  Boy'.en.  Y  canlyniad  fu,  iddo  wrthwynebu  eglwys 
Rbufain,  a  gosod  ei  hunao  yu  ben  ar  yr  Eglwys.  Dyma  ddech- 
reuad  Eglwys  Loegr;  canys  yn  fuan  wedi  liyn  apwyntiwyd 
Tbomas  Cranmer  (ofleiriad  Pabaidd)  yn  Archesgob  i'r  Eglwys' 
Yn  y  dull  hyn  y  daeth  yr  holl  gyrff  gweledig  presennol  i  fodol- 
iaeih — un  yn  dyfod  o'r  11  a II ,  a'r  cyfan  yn  tarddu  o  gorff  yr 
eglwys  Babaidd,  yr  hon  a  ddywedir  yw  mam  puteiniaid  y  ddaear» 
er  na  ddvwedir  gan  bawb  pwy  yw  ei  merched.  Mae  yn  rhaid 
i  holl  gyrff  crefyddol  ein  gwlad  i  gyfaddef  eu  bod  wedi  tarddu  o 
groth  yr  hen  fam.  Hi  fu  yn  eu  magu,  a'i  phlant  afreolus  ac 
ailwaraidd  hi  ydynt  oll.  îs'id  oes  un  o'u  cyrff  hwy  yn  debyg  yu 
y  radd  leiaf  i  goiff  eglwys  Crist.  Dim  ond  athrawon  a  diacoji- 
iaid,  sydd    yn    cyfansoddi    cyrff  y  rlian    fwyaf  o    honynt;    ond 


10 

wrth  gwrs  rnae  ganddynt  d'lefnyddian  purion ;  eifhr  anghenfiiod, 
nid  cyrff,  ydynt ;  "canys  pe  baent  un  (üeu  ddwy)  aelod,  pa  le  y 
byddai  y  coríf,''  ys  dywed  Paul.  Cyn  bod  un  corff,  rhaid  bod 
llawer  o  aelodau  ;  ond,  er  y  cyfan,  beiddia  yr  anghenfilod  hyn 
eydd  heb  benau,  llygaid,  clustiau,  traed,  na  braidd  dim  arall, 
ond  "  Parchedigion"  a  diacouiaid,  ddweyd  l'od  pob  un  o  honyDt, 
neu  yv  oll  gyda  eu  gilydd  (nid  oes  gwahaniaeth  pa  un),  yn  gorff 
eglwys  Crist !  Druain  o  honynt !  beth  yn  amgenach  a  ellir 
ddysgwyl  oddiwrth  greaduriaid  o  waith  dynion  yn  ughanol  teyr- 
uas  "  tywysog  llywodraeth  yr  awyr  ?'' 

Clywch  !  "  Ai  athrawon  pawb  ?"  gofynai  Paul. 
Pa'm  y  gofynodd  y  fath  gwestiwn  tt'ol  ? 
Bu  apot,tolion  a  phrophwydi  gynt, 
A  gwyrthiau  a  thafodau,  ar  eu  bynt; 
Ond  ffoisant  hwy  ers  amser  maith  ar  goll, — 
Can's  deacons  ac  athrawon  'na-wr  yw'r  oll: 
Perffeithia'r  'rliain  y  saint,  ânt  'mlaen  â'r  "gwaith,'* 
A  lluniant  "gorff"  heb  draed  na  phenglog  chwaith. 

Tra  mae  y  byd  fel  hyn  yn  llawD  o  gyrff  eglwysig,  a  phob  un  yn 
dweyd  mai  efe  yw  corff  Crist,  mae  yn  auhawdd  iawn  i  lawer  un 
benderfynu  pa  un  o  honynt  ydyw.  Mae  y  darlun  syTdd  yu  yr 
ysgrythyrau  o'r  corff  cyntefig,  weui  ei  lychwino  gymmaint  gan 
esbonwyr,  fel  y  ìnae  Uaweroedd  yn  methu  yn  deg  â'i  gonfod  nes 
y  byddo  rbywrai  yn  glauhau  ychydig  ar  y  llaid  sydd  drosto. 
Dengys  y  darlun  hwn  fod  apostolion,  prophwydi,  athrawon» 
gwyrthiau,  doniau  i  iachâu,  cynnorthwyau,  llywodraethau,  rhyw- 
iogaethau  tafodau,  &c,  yn  aelodau  yn  Dghorff  Ciist:  ac  oddieithr 
fod  y  cyrfí'  ereill  yn  meddu  yr  un  aelodau,  nid  yw  ỳn  bosibl  y 
gallant  fod  yn  gorff  y  wir  eglwys  ;  oblegid  byddant  yn  debycach 
i  eglwysi  dynion.  Ond  pa  ddyben  siarad  ani  lawer  o  gyrff  i 
Grist,  canys  "  un  corff  sydd,"  a  rhaid  bod  hwnw,  fel  ei  Wnenlh- 
urwr,  yn  gorff  anghyfnewidiol  o  ran  parhad  a  gwaith  ei  aelodau; 
ac  os  oes  corff  i'elly  i'w  gael,  pa  le  mae  dyfod  o  hyd  iddo  P  Lîw 
bynag  y  mae'r  fath  gorff,  mae  yu  rhwydd  ei  adnabod;  canys  y 
mae  ganddo  ben,  llygaid,  ciustiau,  genau,  breichiau,  traed,  a  pbob 
peth  arail  a  welir  yn  y  darlun;  a  dysgwylir  fod  ynddo  Ysbryd 
hywiolyn  lìywodraethu,  a  bod  y  corff  yn  myneâ  yn  mlaen  ar  ei 
gynnydd  yn  mhob  peth,  fel  y  delo  yn  "  wr  perfi'aith." 

Mae  Ioan  wedi  bod  yn  prophwydo  ar  ynys  Patmos  fel  hyn  :  — 


11 

"  Ac  mí  a  welais  angel  arall  yn  ehedeg  ynghanol  y  nef,  a'r  efengyl 
dragywyddol  ganddo,  i  efengylu  i'r  rliai  sydd  yu  trigo  ar  j 
ddaear,  ac  i  bob  cenedl,  a  liwyth,  ac  iaitb,  a  phobl."  Ymddeng- 
ys  yn  eglur  wrt'a  y  geiriau  hyn,  fod  y  ddaear  wedi  bod  yn 
amddifad  o'r  efengyl  dragywyddol ;  ac  os  oedd  yn  amddifad  o'r 
efengyl  dragywyddol,  rhaid  yw  nad  oedd  corff  i  Grist  ychwaith 
ar  y  ddaear.  Oud  fe  welir  yr  un  raor  eglur  fod  yr  hyn  ag  oedd 
yn  ddiffygiol  ar  y  ddaear  yn  cael  ei  adferu,  a  bod  yr  ef'engyl  i 
gael  ei  pliregethu  etto  i  bob  llwyth  ac  iaith  ;  ac  os  felly,  rhaid 
fod  defnydd  yn  cael  ei  gasglu  a'i  olebi,  fel  cynt  gan  Ioan  Fedydd- 
iwr,  i  gyfansoddi  corff  newydd  i  Grist  ar  y  ddaear.  Yn  wnr» 
meddaf  iohwi,felly  y  mae ;  cafodd  angel  ei  ddanfon  at  Joseph 
Smith,  yn  yr  oes  hon,i'w  hysbysu  fod  eglwys  Crist  i  gael  ei  rheol* 
eiddio  ar  y  ddaear  unwaith  yn  rhagor,  a  bod  yr  Ysbryd  a'r 
rhoddion  cyntefìg  yn  cael  eu  hadferyd  yn  ol,  i  bwy  bynag  a 
ewyllysiai  ddyfod  yn  "  bobl  barod"  i'w  derbyn.  Yn  y  flwyddyn 
1830,  gwnaeth  corffCrist  ei  ymddangosiad  yn  y  hyd  ;  a  phwy 
bynag  sydd  wedi  edrych  arno,  y  mae  wedi  gweled  apostolion, 
prophwydi,  athrawon,  gwyrthiau,  doniau  i  iachâu,  cynnorthwyau 
llywodraethau,  rhywiogaethau  tafodau,  &c,  yn  aelodau  ynddo. 
Efe  yw  yr  unig  gorff  sydd  yn  ateb  i  ddarlun  cywir  yr  ysgryth- 
yrau.  Pwy  a  all  ammau  hyn  ?  Gellir  deall  wrth  y  corfF  hwn  ei 
fod  yn  cyfrinachu  â  Christ,  y  Pen  nefol,  o  herwydd  adrodda  yn 
aml,  '' Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd."  Dechreuodd  Crist 
gyfrinachu  â'r  eglwys  yn  yr  amser  gynt,  ac  y  mae  y  gyfrinach 
yn  awr  yn  cynnyddu  yn  lle  lleihau,  gan  fod  dydd  y  briodas,  » 
swper  neithior  yr  Oen,  yn  nesâu  yn  gyílym.  Geiriau  y  hywyd 
tragywyddol  yw  y  bwyd  a  dderbynia  yr  eglwys  o'r  dechreu,  er 
iddi  gynnyddu,  ac  adeiladu  ei  hun  mewn  cariad.  Mae  y  diafoi 
mor  eiddigeddus  yn  awr  ag  y  bu  gynt,  os  nid  mwy,  am  nad 
arddela  Crist  ei  eglwys  ef,  sef  "  y  butain  fawr,"  neu'r  •'  wraig  oedd 
wedi  ei  dilladu  á  phorphor  ac  ysgarlad,  ac  wedi  ei  gwychu  ag 
aur,"  &c.  Cymmera  bono  arni  mai  hi  yw  Priodasferch  yr 
Oen,  o  herwydd  y  llythyron  sydd  ganddi  yn  ei  meddiant;  ond 
pe  buasai  Crist  yn  ei  charu,  buasai  wedi  clywed  rbywbeth  oddi- 
wrtho  cyn  hyn,  a  dydd  y  biiodas  hefyd  mor  agos.  Ond  nid  i 
hi  y  mae  Crist  yn  meddwl  ymbriodi,  serch  fod  miloedd  yn  haeru 
hyny;  canys  y  mae  hi  "yn  fam  puteiniaid  y  ddaear."  Rhaid 
1    Grist  gael  eglwys  nad  jw  yn  fain  i  neb  felly — eglwys  ddiwair  * 


12 

pbur,  onide  ni  chaiff  ei  derbyn  ganddo  ;    ni  wnelai  Efe  ei  harddel 
ar  ol  puteinio  â  breninoedd  y  ddaean 

Mae  corff  cglwys  Crist  ar  y  ddaear  yn  bresennol,  ac  y  mae  BÔn 
am  dano  trwy  y  byd.  Nid  yw  yn  fawr  iawn  etto,  ond  y  mae  yn 
cynnyddu  yn  Avy  nag  erioed,  nes  peri  i'r  diafol  ddychrynu. 
Mae  aelodau  pob  corff  arall  yn  ffyrnico  wrth  ei  weled,  ac  yn 
taenu  pob  celwyddau  am  dano;  ond  dinystrio  eu  hunaiu  y  maent. 
Ni  chaniatâ  Duw  i'r  wraig  gael  ei  hymlid  i'r  diffaethwch  mwyach  ; 
canys  dira  ond  aro  un  "  ymadawiad"  y  prophwydwyd,  a  hwnw  i 
ryw  ddyben  doeth.  Mae  yr  apostolion  a'r  swyddwyr  ereilî, 
ynghyd  â'r  doniau  ysbrydol,  oll  yn  gwneuthur  eu  rhan  yn  awr  i 
"  berffeithio  y  saint,  i  waith  y  wt'inidogaeth,  i  adeilad  corffCrist;" 
canys  dysgwylir  yn  §tàm  "  ymgyfarfod  oll  yn  undeb  ffydd,  a 
gwybodaeth  Mab  Duw,  yn  wr  perffaith,  at  fesur  oedran  cyf- 
lawnder  Crist."  Yr  ydyna  ni  wedi  cael  y  fraint  o'n  bedyddio  i'r 
corff  gogoneddus  hwn,  ac  wedi  dyfod  yn  wybodus  o'r  Vsbryd  Glân 
sydd  ynddo,  yr  hwn  sydd  yn  ei  arwain  i  bob  gwirionedd,  ac  yn 
dwyn  ar  gof  yr  hyn  sydd  wedi  myned  heibio,  ac  yn  myneg' 
pethau  i  ddyfod. 

Yn  awr,  pwy  bynag  sydd  yn  ewyllysio  dyfod  i  wybodaeth 
ynghylch  y  corff  gogoneddus  hwn,  sef  yr  unig  gorff  ardtíeledig 
gan  Grist,  creded  dystiolaeth  yr  ysgrythyrau,  edifarhaed  am  e^ 
bechodau,  a  chymmered  ei  fedyddio  er  maddeuant,  gan  un  o 
Saint  y  Dyddiau  Diweddaf ;  ac  yna  dywedwu  y  derbynia  efe  yr 
Ysbryd  Glân  trwy  osodiad  dwylaw,  ac  y  daw  i  wybod  ei  fod  wedi 
ei  gyssylltu  yn  nghorff  eglwys  Iesu  Grist ;  "  canys  eijlurhad  yr 
Ysbryd  a  roddir  i  bob  un  er  llesâd,"  fel  na  fydd  achos  i  neb 
betruso  yn  mha  gorff  y  byddo,  nes  y  gall  pawb  ddweyd  gyda  yr 
ftpostol  loan,  "  Ni  a  wyddora  ein  bod  o  Ddnw,  a  bod  yr  holl 
fyd  yn  gorwedd  mewn  drygionî,"  a  chyda  Paul,  mai  "  nn  corff 
sydd." 

J.  Datis. 

Merthyr,Mai  10,  1850. 


JOHN    D*VIS,    MGliAPPYDD,   MF.RTH  ra-TVUMLi 


